
Mánaðarrit til stuðnings kirlcju og kristindómi íslendingo■ 
gefiff út af hinu ev. lút. kirlcjufélagi ísl. í Vestrheimi. 



ItlTSTJÓRI JÓN BJAJtNASON. 


ió. árg. 

WINNIPEG, JÚNÍ 1901. 

Nr. 4. 

Vonarhlátr liins trúaða.*) 


Eftir Hjálmar Jönsson (fiá Bólu) dáinn 1875. 


1 . 

Syngið lofkvæði Sebaot drottni, 

Síons dcetr, í musteri hans ! 

Heimsins gjörvalla bygging þó brotni, 
ber æ dýrðin guðs hátignar-glans. 

Himnarnir úthrópa frægð drottins fríða, 
festingin kunngjörir verkin hans stór. 

Sérhverri bendingu herra síns hlýða 
himinn og jörð, vindr, loft, eldr, sjór. 

2 . 

Hví má eg þögull í þjáningum sorgar 
þreyja með kvíða og hjálp enga sjá, 
fastr við árniðinn Babýlonsborgar, 
blöskrandi reiðir þar stefna mig á ? 

Samvizku brigzli og dunandi dómar 
draga mig fanginn á töpunar leiö 
Er engin iöid, sem frá himninum hljómar, 
hauðrið nær þegir um miðnætr skeið? 

». 

Lífið, ó, lífið! Mér leiðist að þreyja 
1 langvinnum fjötrum, þar sólin ei skín. 

Gröfin, ó, gröfin! Mig girnir að deyja ; 
gleymist öll skapraun í faðmlögum þín. 

*) í þs'isum sterku trúljóðum, som aldrei liafa áðr verið p-entuð, 
birtist höfuudriuu í siuni fegrstu og fullkomuustu myud. 


50 


Endrsköpt jurt mín skal upp af þér spretta 
> alfrjálsu lofti þess ljósfagra geims. 

Kærleikans rósir þá kransana flétta, 

‘ em kulnuSu’ á sáölöndum tímans og heims. 

4 . 

Ástvinir hverfa ; eg einmana þreyi. 

Ellin og sjúkdómar herja mig á. 

Boöarnir rísa aö fánýtu fleyi; 
hofletr við óbrotnum hörmunga sjá. 
Blindskerin leynast og freistinga flúðir, 
forsmánar-ströndin þar ofanvert gín. 

Stjórnin er töpuö, en sundraðar súðir. 
Svikarinn spottast að vogreki mín. 

5. 

Hvar skal eg útnefna áfangastaðinn ? 

Eilífðin gín yfir skipstjórnar sveif. 

Sálar því knörinn af syndum er hlaðinn, 
sökkva mun bráðum, þar holskeflan dreif. 
Örvænting fárleg og freistingar hræða; 
framar ei lífs von mín veik trúa sér. 

Veltandi bylgjur og vostormar œða. 

Vakna þú, drottinn, og bjargaðu mér ! 

6 . 

Hæ, hæ! Mig ber undan hörmungar ströndum, 
)> ar hrönnin og stormarnir leggja sig meir. 
Finnst mér sem andi frá ókunnum löndum 
inn til míns hjarta rétt svalandi þe) r r. 

Grátskýin þynnast og glansar af degi, 
fvo get eg til landsvonar knerinum beitt. 

Fra himninum rödd nokkur heyrist mér segi: 
Halt þinni trú og ei óttastu neitt. 

7 . 

Líð þú burt, heimr,-—eg læt þig svo hverfa 
langt fyrir aftan míns reisubáts skut. 

Landið mót breiðist, sem önd mín skal erfa 
°g aftr þar finna sinn tapaða hlut. 

Guðs kristni hrósandi hringingar eimr 
hlust mína snertir, þótt orgi nú dröfn. 

Araba vindblær og kryddjurta keimr 
fra Iieilon og Eden mér vísar í höfn. 

8 . 

Ó, hó! Eg feginn vil öllu því gleyma, 



sem útlegðin verkar á lífskjörin manns. 

Duftið mitt fýkr, en hjartað er heima 
í húsi míns föður og kveðr við dans. 

Minn hefir frelsari fyrir því sorgað, 
að félli til erfða sú híbýla-gjörð; 
staðinn mér keypti og blóð sitt lét borgað. 
Blessað sé nafn hans á himni og jörð! 

9 . 

Sál mín er óróleg, krankdœmi kvalin, 
kropin í duftið og huggast ei má. 

Ferðin þó styttist; eg sé heim á salinn, 
h'' r syngr mín kœra guðs stórmerkin há. 
Gullstrengjuð harpa J?ar gellr samróma 
glymjandi lofgjörð, þar hátignin skín. 
Yfirklædd brúðr með eilífðar ljóma, 
æ, hvað mig langar að koma til þín! 

10 . 

Ljót eru verk mín, þá lít eg til baka; 
liðin er æfin og dauðinn er nær. 

Fæ eg ei tölur við summurnar saka, 
samvizkan vitnar; hún lemr og slær. 

Iðrunar hrœring nær tár mín út togar 
°s trúin sig setr á kristindóms stól, 
fagnaðar-sáttmálans friðarins bogar 
fœðast mót öndverðri réttlætis-sól. 

. . tf. 

Kom þú nú, dauði, því Kristr er fengmn; 
kvíði’ eg þér ekki,—hann vopnin braut þín. 
Skelfandi mynd þín skal ógna mér engin; 
eilífr sigr á hjálmi hans skfn. 
þú skalt mér nauðugr þéna til lífsins, 
þvert móti eðli, og flytja mig heirn 
frá ólgandi stórsjóum útlegðar kífsins, 
eiga svo duft mitt, þann foreyðslu seim. 

VI. 

Eg stend á þér, Jesús, mín hjálpræðis-hella, 
hæðandi’ að óvina fylkingum þeim, 
á mig sem herjuðu flatan að fella 
°g fjötraðan draga í kvalanna heim. 

Ef þú mig fordœmir, hrekkvísa hjarta, 
herrann er meiri,—sá upp reis af gröf; 
skóf hann burt tölur míns skuldabréfs svarta 
°g skenkti mér kvittan að eilífri gjöf. 



13 . 

Syng þú lofkvæSi Sebaot drottni, 
sál mín, um eilífö, því dýrð guðs er há. 
þú skalt ei hætta, þótt húsið þitt brotni, 
sem herfang var grafar,—og fari það þá! 
þú, sem hér um brýzt í tálofnum tötrum 
°g tár mín út pressar og andvörpin heit, 
lausnarinn bráðum þig leysir úr fjötrum, 
á lífstöflu sína sem heiti þitt reit. 

14 . 

Syng þú lofkvæði Sebaot drottni, 
signaða guðs brúðr, kristnin á jörð! 
Grundvölluð trú þín ei gugni né þrotni, 
guðs sonar útvalin dýrkeypta hjörð. 

Bið hann um lífvörð, því óvinir œða 
að þér og herbúðum kringum þig slá. 
Lyft þínum augum og hjarta til hæða, 
hjálpin sem streymir og blessanin frá. 

15 . 

Lokið er kvæðinu,—líðr að degi; 
löng ertu gríma og háskaleg mér. 
Hinsvegar fjalla á völundarvegi 
vonardags-brúnin þá upplyftir sér. 

Sá millum.blundvoða bragarsmiðs veiði, 
byrgðr hel-skuggum, á málstöflu reit, 
einn sem'um svartnættið andvaka þreyði 
engan til huggunar nálægan leit. 


Læknirinn deyjandi. 

í fjörutíu ár samfleytt hafði hann verið á ferð í sama 
byggðarlaginu meðal sjúklinganna, hvernig sem veðrið var. 
Ávallt samr og jafn; nokkuð stuttr í spuna oftast nær, jafnvel 
kaldranalegr; fremr grófgjörðr hið ytra; en vakandi og sof- 
andi í skylduverkum embættis síns; maðr, sem æfinlega lagði 
sig í líma til þess að líkna þeim, er bágt áttu. Hjartað var 
gott. það leit svo út sem hann væri fremr lítill kirkjumaðr; 
en það stafaði ekki verulega af öðru en því, að embættisannir 
hans sem læknis leyfðu honum 'mjög sjaldan að koma til 
kirkju og sœkja þar helgar tíðir. Og svo komst það kirkju- 



53 


gönguleysi fyrir honum upp í vana. En aö ööru leyti bendir 
allt til þess — eftir því, sem út kemr hjá skáldinu, er söguna 
hefir ritað*)—, aö hann hafi geymt hinn kristna barnalærdóm 
sinn í djúpi sálarinnar. Og þessi hálfhuldi kristindómr bar 
stöðugt sýnilega ávexti í lífinu. 

Hraustr og sterkr var hann alla æfi. Honum varö aldrei 
misdœgrt. 

En loks kom aö því, að hann lagði sig fyrir ineö al-ljósri 
meövitund um þaö, að líkainskraftar hans væri algjörlega út- 
slitnir og dauðinn þegar yfir hann kominn. 

Svo kom vinr hans einn til hans, er hann var nýlagztr. 
Hann tók honum hjartanlega, jafnvel meir en vant var. Mild 
alvara var yfir honum þá. Hinn bjóst við, aö hann myndi 
bráðum aftr rísa úr rekkju. En sjúklingrinn fullvissaöi hann 
um, að þess væri engin von, því dauðinn væri einmitt nú í 
mjög bráðu aðsigi. Og svo tjáði hann komumanni, gömlum 
œskuvini sínum, hverja ráðstöfun hann gjörði fyrir aleigu 
sinni eftir sinn dag. En aleigan var reyndar sára-lítil. Sjálfr 
átti hann hvorki konu né börn og hafði aldrei átt, og engin 
nákomin skyldmenni. Hann gaf það litla, sem hann átti, til 
þeirra, er helzt myndi þurfa þess við. 

Að því búnu bað hann vin sinn að lesa fyrir sig dálítið í 
guðs orði, og vísaði honum á gamla biblíu, sem hann hafði 
fengið frá móður sinni. Hinn tekr bókina og ætlar að fara 
að lesa í skilnaðarrœðu Jesú, þar sem þessi orð standa: ,1 
húsi föður míns eru mörg híbýli* o. s. frv. 

,,það er inndælt orð — þetta“—grípr hinn sjúki öldungr 
fram í;—,,en það er naumast fyrir aðra eins menn og mig. 
það er of gott. Eg þori ekki almennilega að taka það til mín. 
— Lokaðu bókinni og flettu henni aftr upp þar sem hún helzt 
vill opnast, og þá rnun fyrir þér verða nokkuð, sem eg hefi 
verið að lesa á hverju kvöldi allan þennan síðasta mánuð. “ 
Hinn gjörði eins og honum var sagt, og þá varð fyrir 
honum dœmisaga frelsarans um farfseann og hinn iðranda 

*) Ian Maclaren (dr. WatsonV Þetta er úr sögu lians ,,A Doctor of 
tlie OM School' 1 , sem er ein af skáMsöqium hans í hinu stó.fræga skozka 
sögusafni nBesicle the Bonnie Briar Bush.“ 



syndara. Hann las þangað til kom að orðunum: ,En toll- 
heimtumaðrinn stóð langt frá og vildi ekki hefja augu sín til 
himins, heldr barði sér á brjóst og sagði: Guð, vertu mér 
syndugum líknsamr. ‘ 

,,þetta gæti hafa verið ritað fyrir mig“'—sagði sjúklingr- 
inn—•, ,eða hvern annan gamlan syndara, sem lokið hefir veg- 
ferð sinni hér og hefir ekkert af sjálfutn sér fyrir sig að bera. “ 

,,það var ekki neinn hœgðarleikr fyrir mig að sœkja 
kirkju; en með því að leggja hart á mig hefði eg þó getað 
það. Og eg hefi viðhaft orðbragð, sem ekki hefði átt að 
vera. Og eg hefði getað verið þýðari í viðmóti en eg hefi 
verið, og ekki svo stuttr í spuna eins og reynd hefir á orðið. 
Eg sé það nú. ‘ ‘ 

,,það er of seint nú til að bœta úr þessu fyrir mig. En 
þú gjörir kannske svo vel að segja kunningjunum, að mér 
hafi þótt fyrir því, og eg vona, að guð almáttugr sýni mér 
miskunn. “ 

Og svo bað hann vin sinn að bera fram nokkur bœnarorð 
fyrir sér. 

Hann gjörði það, — bað af heitu hjarta, en með mjög 
einföldum orðum. 

Hinn sjúki maðr þakkaði fyrir og bauð nú góðar nætr, 
því hann fann, að riú var að renna á hann svefnhöfgi, sagðist 
ekki búast við að hann myndi þekkja hann aftr hérna megin. 

Svo mælti hann af munni fram dálítið kvöldvers, það 
sama sem hann hafði endað daginn með allt af áðr á æfi sinni, 
og sofnaði. 

Vinr hans sat hjá honum og heyrði hann nú fara að tala 
upp úr svefni. 

Hann var í svefninum á ferð í ófœrð og snjóbyl uin há- 
vetr til sjúkrar konu einnar þar í sveitinni. 

Allt af heyrðist upp úr svefninum, hvernig honum leið 
og hvað hann var að hugsa. 

Líknarhugsanin var hjá honum alráðandi; en hann var 
þreyttr, sárþreyttr. 

Svo breyttist ástand hins sofanda sjúka manns. Hann 
var horfinn aftr til oeskustöðva sinna. Aftr orðinn barn. 



55 


þaö heyrðist upp úr svefninum upphafið á 23. DavíSs 
sálmi: 

,Drottinn er minn hirðir; mig mun ekkert bresta*— 

Og svo hélt hann áfram meS þann inndæla sálm þangaS 
til hann var kominn út í seinasta versiS. þá hikaSi hann sér. 

,, .Sannarloga fylgja mér þín góSgirni og miskunn alla 
daga mfns lífs‘—og nvaS kemr svo?“ 

,,Hún móSir mín sagSi, aS eg yrSi aS vera búinn meS 
sálminn, þegar hún kœmi. “ 

,, ,,Eg kem“-—sagSi hún — ,,drengrinn minn, áSr en þú 
fer í rúmiS; en þú fær engan koss frá mér nema þú verSir bú- 
inn meS sálminn“. “ 

,, ,Og æfinlega-guSs húsi' — hvernig hljóSar þaS? 

Eg man nú ekki meira. “ 

,,Ó — ó!—þaS er svo dimmt orSiS, aS eg sé ekki á bók- 
ina, og hún móSir mín kemr þá og þá. “ 

Vinrinn, sem sat viS rúmiS, hvíslaSi í eyra hins sofanda 
sjúklings: 

,Og æfinlega mun eg búa í drottins húsi. ‘ 

,,Já, svona er þaS. .Æfinlega mun eg búa í drottins 
húsi. Nú er eg búinn, og nú fæ eg koss hjá henni mömmu 
minni. Og eg vildi, aS hún kœmi nú fljótt. því eg er lúinn, 
og mig langar til aS mega fara aS sofa. “ 

,,Og nú heyri eg líka fótatakiS hennar—■, já, og nú kemr 
hún meS kertaljósiS í hendinni. Eg sé þaS í gegnum dyrnar. “ 
„Mamma! Eg vissi, aö þú myndir ekki gleyma drengn- 
um þínum, því þú lofaSir mér aS koma, og eg er búinn m jS 
sálminn. “ 

,, ,Og æfinlega mun eg búa í drottins húsi‘. “ 

„Kysstu mig nú, mamma !—því eg hefi beSiS eftir þér, 
og rétt bráSum sofna eg. “ 

Biblíufrœðin nýja. 

Eftir séra Bjöiín B. Jónsson. 

III. KRISTR OG ,, KRITÍKIN ‘ *. 

I þessum þætti greinar minnar ætla eg fyrst aS sýna 
nokkur doemi þess, aö frelsari vor Jesús Kristr lítr allt öSrum 



augum á gamla testamentiö en talsmenn ,,biblíurannsókn- 
anna“ gjöra. Eftir þa£ skal eg sýna, hvaöa stefnu þeir 
neyöast til aö taka, sem meta tilgátur sínar meira en vitnis- 
burö Krists. Loks skal eg svo skýra frá, hvert ,,hærri kritík- 
in“ er komin,aö því er snertir kenninguna um guödóm Krists. 

,,Hærri kritíkin“ kennir, aö Móses hafi ekki samiö Mós- 
esbœkrnar ; Kristr segir bann hafi samið þær. 

Hér skulu tilfœrö fá af mörgum dœmum þess, aö Kristr 
telji Móses höfund Mósesbókanna: 

Jesús sagöi við Gyðinga : ,,Gaf Móses yðr ekki lögmál- 
ið? Og enginn yðar heldr þó lögmálið“ (Jóh. 7, 19). I 
dœmisögunni lætr Jesús Abraham segja viö ríka manninn: 
,,þeir hafa Móses og spámennina; hlýði þeir þeim“ (Lúk. 16, 
29). ,,Móses“ táknar hér auðvitað lögmálsbœkrnar, eins og 
,,spámennirnir“ merkja spádómsbœkrnar. Lögmálið er hér 
líka taliö á undan spádómunum. Jesús ávítar Gyðinga 
með þessum oröum: ,,Ef þér tryðuð Móses, þá tryðuö þér 
mér, því hann hefir skrifað urn mig; en ef þér trúiö ekki hans 
bókum , hver von er þá til þess, að þér trúið mínum orðum?“ 
(Jóh. 5, 45—47). Jesús bauð líkþráu mönnunum aö fara og 
sýna sig prestinum og offra þeirri gáfu,sem Móses bauð (Matt. 
8, 5). Hiö tilfœrða Móses-boðorö er í 3. Mós. 14: 3, 4, 10.— 
Jesús segir við mannfjöldann, aö skriftlærðir og farísear sitji á 
,,Móses stóli“, og með þessu orðatiltœki telr hann Móses, en 
ekki Esra, upphafsmann kennara- og löggjafara-embæftisins. 
Sadúseunum, sem veiða vildu Jesúm í orðum með spurning- 
unni uin það, hverrar eiginmaör sá yrði í upprisunni, sem átt 
hafði sjö konurnar, vísaði hann til annarrar Mósesbókar og 
segir: ,,Hafið þér ekki lesið í Móscsbók ?' 1 (Mark. 14, 20). 

Öllum , ,rannsóknar“-mönnunum ber saman um, að 
Móses hafi ómögulega getað skrifað staf af fimmtu bók Móses 
(Devteronomíum). En Kristr staðhœfir alveg hið gágnstœða 
(Jóh. 5, 45-—47), þar sem hann talar um spádóm Mósesar 
um Messías í fimmtu bókinni og segir: ,,Hann (Móses) 
hefir skrifað um mig. “ þegar Jesús segir (Matt. 22, 40): ,,í 
þessum tveimr boöorðum er innifalið allt lögmálið og spá- 
mennirnir", hafði hann tilfoert boðoröiö um elskuna til guðs 



57 


og manna í 5. bók Móses. Allar ritningargreinarnar, sem 
Jesús vitnar til sem guös orös, þá hann stríðir viö djöfulinn í 
■eyöimörkinni, eru úr 5. bók Móses. psgar farísearnir spurðu 
hann viövíkjandi hjónaskilnaöi, spyr hann þá aftr á móti, 
hvað Móses hafi boffiff og vísar til oröa hans í 5. Mós. 24, 1. 

■—Jesús telr Móses hiklaust höfund 5. bókarinnar. 

Um samtal Jesú viö lærisveinana í Emmaus er sagt: 
,,Byrjaði hann þá á Móses og öllum spámönnunum og útlagði 
fyrir þeim allt þaö í ritningunum, sem hljóðaði upp á hann“ 
(Lúk. 24, 27). Og eftir borðhaldiö sagði hann við þessa tvo 
lærisveina: ,,Jietta er það, sem eg sagði yðr meðan eg var 
enn með yðr, að á mér ætti að rætast allt það, sem ritað er um 
mig í lögmáli Móscs , spámönnunum og sálmunum 11 (Lúk. 
24, 44). 

það er alkunnugt, hvaða afstöðu Kristr valdi sér gagn- 
vart lögmálinu og yfir höfuð öllu gamla testamentinu, undir 
eins við upphaf kenningar sinnar og við hið hátíðlega tœki- 
fœri, þegar hann flutti fjallrœðuna sína. Öllum er kunnugt, 
að hann bæði þá og endrarnær viðrkenndi ritning Gyðinga sem 
,,ekta“ opinberun frá guði, og þá ritning segist hann vera 
kominn til að fullkomna, og til heims enda segir hann að hún 
skuli standa. 

Óþarfi er að tilfœra hér fleiri ritningarstaði í þessu sam- 
bandi. Jiað er öllum augljóst, að Kristi og ,,kritíkinni“ ber 
alls ekki saman. Meira að segja, þeir viðrkenna hreinskilnis- 
lega sjálfir, , ,rannsóknar‘^-mennirnir flestir, að Kristr sé á 
öðru máli en þeir. Enginn reynir að bera á móti því, að 
Kristr hafi haldið fram hinni gömlu kenning um ritninguna og 
eðli opinberunar-orðsins yfir höfuð. Og þeim öllum, er 
trúa á Krist sem guð sinn, ætti það eitt að vera nóg, að 
,,hann sagði það sjálfr“. 

En ,,rannsóknar“-mennirnir, sem ekki vilja sætta sig við, 
að byggja á því, sem Jesús vitnaði um ritninguna, eiga um tvo 
kosti að velja. Annar er það, að halda fram þeirri kenning, 
að Kristr hafi vitað betr, hafi vitað, að Móses aldrei gaf lög- 
málið, hafi vitað yfir höfuð að tala, að biblían sé ófullkomin 
og stór-gölluð bók, en að hann hafi álitið rétt að notfæra sér 



53 


hjátrú landa sinna í þessu efni til þess hann gæti betr komiS 
fram sínum eigin kenningum. En er mögulegt, a 5 Kristr hafi 
leyft sér aö viöhafa þessa aSferS og aS hann hafi sent lær:'- 
sveina sína út í heiminn til aS halda fram í hans umboSi þess- 
ari gyðinglegu hjátrú og boSa öllum þjóSum þessar þjóSsögur? 
Er hœgt aS ætla honum vísvitandi aS blekkja mennina ? Getr 
skynsemin sjálf gjört sig ánœgöa meS þá ályktan, eftir aS hafa 
virt fyrir sér líferni og andlega eiginlegleika Jesú? Er þetta í 
samrœmi viS hreinskilni þá, sem jafnan auSkennir hann? — 
Ef þessu væri slegiS föstu um Jesúm, gætum vér naumast 
borið virSing fyrir honum lengr. 

Hinn kostrinn er sá, aS álykta, aS Jesús sjálfr sé ekki 
óskeikull og aS hann hafi haft rangan skilning á trúarbrögSum 
þjóSar sinnar. þessi skoSun er dregin út úr hinni nýju 
kenosis- kenning. En sú kenning er í því fólgin, aS meS 
holdtekjunni hafi Kristr algjörlega afhjúpazt guSdómseöli sínu 
og hafi andi hans því veriS háSr öllum mannlegum ófullkom- 
leika, meSan stóS á holdsvist hans hér. En eru þá ekki allar 
kenningar Krists vafasamar? Ef honum er ekki trúanda til 
aS hafa veriS bær að dœma um trúbók landa sinna, mun hann 
þá geta kennt sannleikann svo ugglaust sé í öSrum efnum? 
Ef hann ekki hefir haft vit á jaröneskum efnum, mun hann 
þá bera skyn á himneska hluti? Sjálfr hefir hann kveöiS svo 
aS orSi: ,,Ef þér trúiS mér ekki, þegar eg segi ySr jaröneska 
hluti, hvernig munuS þér þá trúa, ef eg segi ySr himneska 
hluti?* 1 (Jóh. 3, 12)*). þegar G}' 5 ingarnir undruSust skiln- 
ing hans á ritningunni og sögSu: ,,Hvernig þekkir þessi ritn- 
ingarnar, og hefir þó ekki lært?“ svaraSi Jesús: ,,Minn lær- 
dómr er ekki niinn, heldr þess, sem mig sendi. “ MeS þess- 
um orSum gefr hann í skyn ekki aS eins þaS, aS hann hafi 
óvenjulega mikla þekking á gamla testamentinu, heldr einnig, 
aS skilningr sinn á ritningunni sé frá guði og þaS, sem hann 
segi um hana, sé því samþykkt af guði. Nú fer þess vegna 
aS verSa örSugt að halda því fram, að Kristr hafi ekki haft vit 
á aS dœma um gamla testamentiS. 

*) Þessi orð Jesú eiga að æt.lan vorri að skiljast ebis og þan eru út- 
lögð í „Guðspjaliamálum", prédikaninni á trínitatis, bls. 42i. En tlest- 
ir gu' ! frœðingar munu skilja þau eins og scra Björn.— ííitst, ,,Sam.“ 



59 


Hvorugr kostrinn er gó 5 r, og hvorn þeirra sem maör 
kýs, kemst maðr loks aö sömu niðrstöðu, haldi maðr hugsan- 
inni áfram rökfrœðislega. Maðr neyðist loks til þess að af- 
neita guðdómi Krists. 

Fæstir þeirra manna, sem út á þessa villugötu ,,kritíkar- 
innar'* ganga, gjöra sér grein fyrir því í fyrstu, að þangað 
liggi leiðin, ef eigi er snúið við. Fyrir þessari hættu hefir 
séra Jón Helgason augsýnilega ekki gjört sér grein í fyrra, 
þegar hann ritaði í Maí-blað ,, Verði ljóss“ sína hugsunarfrœð- 
islega skökku og trúfrœðislega röngu grein ,,Jesús Kristr og 
gamla testamentið. “ í þeirri grein lendir hann háskalega 
framarlega á gjárbarminn: afneitun á fullkomnu guðdómseðli 
Krists. 

Eg hefi enga ritgjörð séð á íslenzku hættulegri fyrir rétta 
trú en áminnzta ritgjörð í,,Verði ljós“,því hún hefir í sér fólg- 
in, þótt leynileg sé fyrir augum almennings, frœkorn þeirra 
öfga og villu, sem ,,hærri kritíkin‘‘ hefir lent í hjá öðrum trú- 
frœðingum, sem lengst eru komnir í áttina, að neita undir- 
stöðuatriði kristinnar trúar. 

Jressu framan skráða til staðfestingar skal eg nú sýna, 
hvar þeir standa, forsprakkar ,,hærri kritíkarinnar“, og hvert 
þeir eru komnir, sem mest hafa gefið sig við rannsóknun- 
um nýju. Og eins og áðr var tekið fram er það takmark hið 
eðlilega endimark þessarar stefnu. 

Jiað er víst óhætt að fullyrða, að möndullinn, sem ,,hærri 
kritíkin“ enska snýst um nú, sé prófessor T. K. Cheyne, há- 
skólakennari í Oxford, og sá hópr guðfrœðinga, sem hann 
hefir safnað um sig. Jtessir guðfrœðingar eru nú að gefa út 
trúfrœðislegt fjölfrœðisrit, sem nefnist Encyclopaedia Biblica. 
Jtetta rit er skoðað sem nokkurskonar ,,biblía“ ,,hærri kritík- 
arinnar“. Nú eru komin út tvö bindi, og hafa þau vakið stór- 
kostlega eftirtekt um allan hinn menntaða heim. Fyrra bind- 
ið gekk aðallega út á að tæta sundr gamla testamentið, líkt 
eins og séra Jón Helgason hefir leitazt við að gjöra. En f 
seinna bindinu eru guðspjöll nýja testamentisins rannsökuð.og 
fá þau engu betri útreiö en Móses-bœkrnar, Davíðssálmar, 
Samúelsbœkr, Kroniku-bœkrnar, Jobs bók, Esra og Nehemía 



6o 


bœkr, Esajas spádómsbók o.s.frv.—Fróðlegt verbr aö vita, 
hvort íslenzku trúar-,, vísinda“mennirnir þora nú a 5 sigla í 
kjölfar skoöanabrœöra sinna, þegar til nýja testamentisins 
kemr. 

Eg skal hér aö eins koma me 5 fáein sýnishorn af þvf, 
hvernig fariö er me 5 trú vora og kristindóm í þessari lærdóms- 
bók ,,hærri kritíkarinnar“. 

Próf. Bruce, kennari viö Free College í Glasgow, ritar 
eina greinina í áðr nefndu fjölfrœöisriti, og kemst hann þann- 
ig að oröi um drottin vorn Jesúm Krist: ,,Hann var barn sinn- 
ar tíöar og sinnar ]>jóðar. “ Hann kallar Krist ,,hugsjóna- 
mann“ og ,,skáld“. Lækningar Krists segir hann beri vott 
um „ákaflyndi inanneölis hans“ og segir þær sýni Jesúm sem 
,,vin mannanna, í miklum, tignarlegum mannlegurn skilningi 
(in a large, grand hutnan way the friend of men). “ Enn 
fremr segir sami höfundr: ,,Hafi hann á annað borö hugsað 
■um sjálfan sig sem Messías, var J>að vegna þess, að það orð 
táknaði fyrir hann hugsjón , ímynd allra þeirra, sem lifa sjálfs- 
afneitanda og þá um leið frelsanda lífi. “ 

Annar maðr, prestrinn dr. Abbott, skrifar um guðspjöllin 
í Encyclopaedia Biblica. Eftir hann skulu tilfœrðar þessar 
setningar: ,,Frásögunni um upprisu Jesú í Matteusar guð- 
spjalli hefir augsýnilega verið breytt, til þess hún ekki virtist 
eins ólíkleg. “ Aftr segir hann: ,,þegar fram liðu stundir, 
hafa vantrúaðir menn og óvinveittir sýnt fram á mestu 
hneykslunarhellurnar (upprisusögunni viðvíkjandi) og seinni 
tíðar guðspjallamenn hafa svo bœtt við munnmælasögum til 
að breiða yfir þær og draga úr þeim. “ 

Prof. Schiniedal segir í grein sinni um guðspjöllin: ,,Hinn 
strangasti trúmaðr getr ekki annað en efazt um áreiðanleik 
frásagnanna, þegar hann sér, hversu margar mótsagnir eru í 
þeim. “ þessar mótsagnir segir hann að sýni ljóslega, ,,með 
hve miklu skeytingarleysi um sögulega nákvæmni guðspjalla- 
mennirnir hafi skrifað. “ Einkum sýnir prof. Schmiedel fram 
á mótsagnir í sögunni um upprisu Krists. Svo langt gengr 
hann, að hann loksins spyr: ,,Er þá nokkur sannleiki til í 
guðspjöllunum?“ Jú, hann finnr níu atriði, sem rétt er skýrt 



é I 

frá, allt úr rœðum Jesú. Og þessi níu atriði, sem eru sönn, 
segir hann að nœgi til þess að sanna, ,,að Jesús Kristr er al- 
gjörlega mannleg vera og ekkert guðlegt finnst hjá honum 
framar en það getr fundizt hjá hverjum öðrum manni; en J?au 
sanna líka, að Jesús Kristr hefir verið til og guðspjöllin inni- 
halda nokkuð af sannleika. “—Hvernig lízt mönnum svo á 
kritíkina? 

í ritdómi um J>essa bók, Encycl. Biblica, líkir Lundúna- 
blaðið Acadeiny höfundunum, sem allir eru kirkjulegir em- 
bættismenn, við menn, er sitji í greinum trésins, en sagi J?ó 
limið af því og skilji }?að eftir bert og rúið. Líka kemst blað- 
ið þannig að orði: ,,Kirkjan verðr nú að kjósa eitt af tvennu: 
aS hafna algjörlega kenningum ‘hærri kritíkarinnar‘, ellegar 
að gjöra hinar stórkostlegustu breytingar á grundvallar-atriðum 
trúarjátninganna, sem hún nú viðrkennir. Ef —sem að lík- 
indum verðr—hún kýs fyrra kostinn, má hún búast við, að að 
henni verði vegið ósleitilega, og sökum lærdóms óvinanna og 
þess, hve vel þeir hafa búið um sig, getr árásin ekki annað en 
orðið hættuleg. þegar á allt er litið, þá skjátlast oss mjög, ef 
útgáfa þessarar nýju bókar ekki reynist hið háskalegasta högg, 
sem prótestantiskr kristindómr nokkru sinni hefir fengið. “ 

Eg vona, að Encyclopaedia Biblica verði af öllum upp- 
lýstum mönnurn viðrkennd sem sanngjarnt sýnishorn af 
,,hærri kritíkinni“ ensku. En svo skal eg koma með annað 
sýnishorn, sem tekið er úr bókmenntum ,,kritíkarinnar“ á 
þýzkalandi. 

Jiýzki vísindamaðrinn dr. Adolf Harnack hefir gefið út 
bók, sem heitir: ,,Hvað er kristindómr?“ Bók þessi er ný- 
komin út í enskri þýðing og hefir vakið afar mikla eftirtekt. 
þar talar einn af ,,stœrri spámönnunum“ úr hópi þýzku 
,,rannsóknarmannanna“. Hann leggr mikla áherzlu á að 
sanna, að maðr að nafni Jesús Kristr hafi verið til hér á jörð- 
inni, og að hann hafi verið öllurn mönnum fullkomnari að 
því, er snertir samfélagið við guð. Kenning hans um föður- 
inn og lífsreglur þær, er hann setti, vill dr. Harnack að hald- 
ist við öllum heimi til blessunar. Svo fagrlega talar hann um 
manninn Ivrist, aö ekki gæti nokkur rétttrúaðr kennimaðr 
komizt þar feti framar. 



62 


En hvað kennir svo dr. Harnack um grundvallar-atriöi 
kristindómsins, guödóm Krists og upprisu hans frá dauöum? 
Hann viörkennir það, að Kristr hafi kallað sig ,,guðs 
son“. En hvað lætr hann það orö þýða ? Hann segir, 
að það tákni að eins þekking á guSi.. ,,Enginn þekkir 
soninn nema faðirinn, ekki heldr þekkir nokkur föðurinn 
nema sonrinn. “ Dr. Harnack viðrkennir, að þekking Krists 
á föðurnum sé einstakieg og öllu œðri; en því neitar hann, að 
Krist megi dýrka eða tilbiðja. Hann segir, að sagan um fœð- 
ing Jesú eins og hún er sögð í guðspjöllunum sé ósönn. Hann 
segir, að kenning Krists og postulanna hafi öll verið orðin af- 
bökuð undir eins þá, þegar guðspjall Jóhannesar var skrifað 
og komið hafi verið með kenninguna um að Jesús hafi verið 
til áðr en hann fœddist hér í heim. — Dr. Harnack talar fagr- 
lega um ,,þjóðsöguna“ um upprisu Jesú. Hann segir, að 
Páll postuli hafi hagnýtt sér þessi munnmæli, sem orðið hafi 
til undir eins á tíð fyrstu lærisveinanna, til þess með þessari 
sögu að leggja áherzlu á lærdóminn um líf eftir dauðann. 
Og dr. Harnack álítr, að þessi saga um ,,opnu gröfina“ hafi 
gjört meira en ,,Plató og trúarbrögð Persa“ til að koma 
mönnum til að tileinka sér vonina um eilíft líf. En sem 
virkilegum, sögulegum viðburði neitar dr. Harnack upp- 
risunni. 

Dr. Harnack hefir þannig viljað höggva tré kristindóms- 
ins upp rneð rótum, að oss finnst öllum, sem skoðum guðdóm 
Krists og upprisuna grunnvallar-atriði trúarinnar. Og það er 
,,hærri kritíkin“, sem þennan merka mann hefir leitt í þessar 
gönur. Hún neyddi hann til að strika út úr nýja testament- 
inu sínu allt það, sem hljóðar upp á guðdóm frelsara vors og 
upprisu hans. 

Og svo segja vorir frœðimenn og kennarar : Ekkert er 
að óttast. þó þessi nýju biblíu-vísindi sé viðrkennd, er engu 
breytt til nema kenningunni um bókstaflegan innblástr biblí- 
unnar ! En það er að treysta um of á fávizku manna að láta 
sér slíkt um munn fara. Ef til vill hefði mátt telja mönnum 
trú um þetta fyrir nokkrum árum. En nú, með sögu ,,hærri 
kritíkarinnar “ á síðustu árum fyrir augunum og bœkr van- 



63 

trúar-, ,vísindanna“ í höndunum,blekkist enginn maðr á þeirri 
staöhœfing lengr. 

Af því, sem hér hefir verið sagt að framan, vona eg að 
alménningr átti sig á því, að um miklu meira er í raun og veru 
að rœða en það, sem í fyrstu kemr í Ijós, þegar ,,kritíkin“ 
kemr á sjónarsviðið. Eg veit með vissu, að hinn háttvirti 
prestaskólakennari í Reykjavík, sem það ólán hefir hent að 
ginnast af tálbrosi hinnar ,,hærri kritíkar“, ekki vill, að það 
komi fyrir oss, að vér lendum þangað trúarlega, sem þeir nú 
eru staddir, sem komnir eru lengst á vegi kristindóms-frá- 
hvarfsins, bornir þangað af straumi nýju biblíufrœðinnar. En 
eg fæ eigi annað séð en að sú stefna, sem háskaleg hefir 
reynzt öðrum, geti einnig reynzt oss háskaleg. Og fyrst það 
er augljóst, að Kristr og ,,kritíkin“ geta ekki samrímzt, þá 
skil eg ekki í öðru en að kristinn almenningr heldr kjósi Krist 
en ,,kritíkina“. 


-c ~- ■ r ■ r- ~~t í^ t -- , n - n-- 

BiblíuJ’ýðing-in nýja. 

Vér minntumst í fyrra lítið eitt á nýju islenzku biblíuþýðinguna sem 
verið er að vinna að í Reykjavík. I hitt hið fyrra kom út fyrsta bök 
Mósesar m m., og var það sýnishorn af því verki, að því er gamla testa- 
mentið snei'tir. Því verki er stöðugt haldiðáfram. Fjórnm fyrstu 
Mósesbókunum mun nú lokið og spádómsbók Esajasar hálfnuð. Hr, 
Haraldr Níelsson er þar að.tl-maðrinn.—En í annan stað er lika verið að 
vinna að endrskoðan A nýja testament's þýðingunni. Kennararnir við 
prestaskólann skifta því verki á milli sín undir yfirumsjón Hallgrims 
biskups Sveinssonar. Markúsar guðspj.tll er þegar fyrir nokkru komið 
út., prentað í dálitlum bœklingi, sem kost ir 10 aura. Séra Þórhallr 
Bjarnarson, lektor, hefir aðallega unnið að þýðing þess rits, og hefirsvo 
sem við mátti búast vandað hana vel. Frumtextinn er nákvæmlega 
þræddr,— sami frumtexti sem farið var eftir við endrskoðan ensku 
biblíuþýðingarinnar hör á árunum. Einstök orð eða oiðatiltœki í hinni 
n ÝÍ u Þýðing Markúsar guðspjalls þykja þó líklega sumum hálf-óvið- 
kunnanleg, eins og t.a.m. „Tíminn er fullnaðr - ' (1, 151, „frœðimennirn- 
ir“(~hinir skriftlærðu), „fékk ást á honum“ (10. 21), „þeir sátu yfir 
borðum'* (14, 18), o.s.frv. En í öllu verulegu er þýðingin ágæt.—Lík- 
lega er Matteusar guðspjall nú út komið á sama hátt. og er það helzt 
verk séra Jóns Helgasonar. Að Lúkasar guðspjalli, sem líklega verör 
næst prentað, vinnr séra Eiríkr Briem. Og þegar séra Þórhallr hafði 
lokið við Markúsar guðspjall, fór hann að eiga við endrskoðan þýðing- 
arinnar á Gjöiðabök postulanna. 



64 


Það að svona fljótt var farið að vinna að endrbót nýja testamentis 
þýðingarinnar jafnframt gamla testamentinu er meðfram fyrir áskoran 
brezka bibiíufélagsins, sem þá lika hefir veitt nokkurn fjárstyrk til 
verksins. 

Þeir menn, auk hr. Haralds Níelssonar, sem eiga þátt í endrskoð- 
aninni á gamla testamentinu, eru biskupinn, forstöðumaðr prestaskól- 
ans og Steingrímr Thorsteinsson, skáldið. 


Séra Jón J. Clemens heimsótti St. Jóhannesar-söfnuð í Pipestone- 
byggð og Brandon-söfnuð um mánaðamótin Apr.—Maí, prédikaði, skírði 
börn og fermdi á báðum stöðum. Var 12 daga í þessari ferð. Lætr vel 
af ástandi beggja safnaðanna. 


Bókasafni kirkjufélagsins hefir hr. Helgi Illngason í Winnipeg gef- 
iðþessar bœkr:—1. Stúrms hugvekjur, Þriðji partr. Viðey 1838.— 
2. Flokkabók (Sigrljóð, Fœðingarsálmar, Krossskóla-sálmar, Hug- 
vekjusálmar). Khöfn 1834.—3. Ármann á alþingi, partr án titilblaðs, 
og sambundið: Garðyrkjuleiðarvísir eftir J. Þ. Kjærnesteð. Viðey 
1824.—4. Sjöorðabók Jóns Vídaiíns (án titilblaðs).—5. Bastholms Hug- 
leíðingar fyrir altarisgöngufólk. Leirárgörðum 1800.—6. Lofkvæði Saló- 
mons í sálmum (án titilblaðs). — Kæra þökk fyrir gjöfina. 
í nafni kirkju-félagsin". 

JÓN BJARNASON. 


Ilr. Jón A. Blöndal, 567 Elgin Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam.“ 


,,EIMB,EIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Bitgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


,,ÍSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
i Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 557 Élgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 


„VF.RDI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril J'eirra séra Jóns Helgasonar 
og Ilaralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Baidal 
í W innipeg og kostar 60 cts. 


,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við Uri-tindómsfrœðsju barna í sunnu- 
daiísskólum og heinr ahúsum; ketnr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj ri séra Björn B Jnnsíon. Útg. G. B, 1-jörnson. 


,,SAMEINI\GIN“ kentr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa 1)1 iðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canacla.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj ), FriðrikJ. Bergntann, Jón A.Blöndal, 
Rúnóllr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS, — WINNIPEG. 


